પ્રચાર પ્રસાર 


8211 ટર્મ 21-23 ની વાર્ષિક 
સામાન્ય સભા રીજીયન ચેરમેન ઈશ્વર 
પોકારના અધ્યક્ષતામાં સાત ઓગસ્ટના 
પાટીદાર ભવન - વાઠાર (કોલ્હાપુર) મુકામે 
સવારના 9:00 કલાકે યોજવામાં આવેલ. 
આ સભામાં સૌપ્રથમ ઉપસ્થિત હોદેદાર ઓ 
તેમજ મહેમાનો દ્વારા સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રગીત 
ત્યારબાદ દીપ પ્રગટ્યા કરી ઇષ્ટદેવની 
સંગીતમય સમૂહ આરતી ઉતારી શુભ 
શરૂઆત કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ જોઇન્ટ સેક્રેટરી ગોવિંદ 
છાભૈયા દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત કરી સભા 
મંચમાં સભા અધ્યક્ષ સાથે હોદેદારો તેમજ 
આમંત્રિત મહેમાનોને સ્થાન ગ્રહણ કરાવી 
સુશોભિત કરાવેલ. 

સભાના અધ્યક્ષ અને રીજીયન 
ચેરમેન ઈશ્વર પોકાર દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત 
સાથે પ્રસ્‍તાવના રજૂ કરવામાં આવેલ. 
આગળનું સુત્ર સંચાલન ચીફ સેક્રેટરી 
ઈશ્વરભ છાભૈયા દ્વારા સરાહનીય રીતે 
એજન્ડા મુજબ કરવામાં આવેલ.રીજીયન 
જોઇન્ટ સેક્રેટરી ગોવિંદ છાભૈયા દ્વારા ગત 
મિનિટ્સ બુકનું વાંચન કરી અને સભાની 
બહાલી મેળવવામાં આવેલ. 

આવક જાવકના હિસાબોનું વાંચન 
ટ્રેઝરર ગોવિંદ લીંબાણી દ્વારા કરવામાં 
આવેલ અને સભાની બહાલી મેળવવામાં 
આવેલ મિશન ચેરમેન ધીરજ લીંબાણી 
અને [ગર૦ વિનોદ પોકાર દ્વારા ટર્મ 2021- 
23 એમ બે વર્ષ દરમિયાન થયેલા કાર્યોને 
[2121 દ્વારા ખૂબ જ સુંદર રીતે ડીઝીટલ સ્ક્રીન 
ઉપર દર્શાવવામાં આવેલ અને દરેક મિશન 
કન્વીનરો એ કરેલ કાર્યો માટે યુવારત્ન 
એવોર્ડ આપી સન્‍માનિત કરવામાં આવેલ 
રીજીયનના ૩૩ યુવા મંડળોને પણ 
સન્‍માનિત કરવામાં આવેલ. આ ૩૩ યુવા 
મંડળોમાંથી પાંચ યુવા મંડળોને તેમના 
વિશેષ કાર્યો માટે અલગ અલગ એવોર્ડ 
આપવામાં આવેલ. જેમકે... 

1) કોલ્હાપુર યુવા મંડળ 8૯5 [0૦//૦011૧1૧૦૦ 
2) મહાડ યુવા મંડળ £»૦૦।1૦૧1 
[2010111611૦ 

3) ઈશ્વરપુર લક્ષ્મીનારાયણ યુવા મંડળ, 
0પાંડાદ્ઠાવીં1વ [૦1/૦0111611€૦ 

4) માપુસા યુવા મંડળ [061૪૦11૦૫૩ 
[2૦401111૦૯૦ 

5) ચિપલુણ યુવા મંડળ 1101૦5૪૦ 
9૦17011081 0૯€૯6 ઉપસ્થિત વડીલશ્રી 
ગોપાળભાઇ ભાવાણી તેમજ 01/00 ઝોન 
સમાજ પ્રમુખ પુરષોત્તમભાઈ રૂડાણી અને 
82170 મહિલા સંઘના પ્રમુખ પ્રેમીલાબેન 
રૂડાણીએ આશીર્વચન આપેલ કેન્દ્રિય 
યુવાસંઘના ચીફ સેક્રેટરી ભરતભાઈ તેમજ 
ઓસન કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ વિનોદ ભાવાણી 


કોલ્હાપુર માં યુવા પેઢીને સંગઠન અને તેમાં પદધર્મ નાં 
પાઠ અંગે ની જાગૃતતા આપવામાં આવેલ.. 


સાથે કેન્દ્રિય યુવાસંઘના પસંદગી સમિતિના 
રવિભાઈ ધોળું અને નરસિંહભાઈ ભાવાણી 
(પુણે) સાથે € 5 [ર રીજીયનના 
નવનિર્વાચિત ચેરમેન રમેશ પોકાર ની 
હાજરી રહેલ અને તેઓ દ્વારા પોતાના 
મનોગત વ્યકત કરેલ. 


શ્રી અખિલ મારતીયકરછ કવા પાટીદારસપ્ાજનું મુખપત્ર 


50દ।।. 11£014 105£ 0141 


ખુલ્લા મંચમાં ઉપસ્થિત સભ્યો 
દ્વારા પોતાના વિચારો રજુ કરવામાં આવેલ. 
2110 રીજીયનની કોર કમિટીનું સન્‍માન 
ચેરમેન, મિશન ચેરમેન અને ચીફ સેક્રેટરી 
દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

ચીફ સેક્રેટરી ઈશ્વર છાભૈયા, 
મિશન ચેરમેન ધીરજ લીંબાણી દ્વારા 
પોતાનું વક્તવ્ય ઉત્સાહ નાં ભાવ સહ 
આપવામાં આવેલ.છેલ્લે 2100 રીજીયન 
ચેરમેન ઈશ્વર પોકાર દ્વારા ઉદબોધન 
આપવા માં આવેલ અને સભાના આયોજન 


પપ પપઢઉ(/ત મિડ ૧ 
જઇ (ઉ 
9 


0101૩ 
ત્યસભા 


વડીલ અગ્રણી ગોપાળભાઇ ભાવાણી દ્વારા પોતાના હોમ ટાઉન કોલ્હાપુર માં 
યુવાઓ નાં આ સંગઠન સાથે કર્મયોગી નેતૃત્વ નાં મેળાવડા માં 
પોતાની આગવી સ્ટાઇલ માં વક્તવ્ય... અને યુવાઓ ને પ્રોત્સાહન આપ્યું.. 


બદલ કોલ્હાપુર યુવા મંડળને અભિનંદન 
સાથે ગત ટર્મમાં સાથે રહીને 211 0 
રીજીયનમાં થયેલ દરેક થીમ અંતર્ગત કાર્યો 
માટે દરેક યુવા મંડળના મિત્રો અને થીમ 
લીડરો થકી આપણું રીજીયન હંમેશા સેન્ટ્રલ 
યુવાસંઘમાં રૉલ મૉડેલ બની રહેલ છે અને 
આવતી ટર્મમાં આવનારી આપણી નવી 
ટિમ આથી વિશેષ કાર્યો કરી બતાવીશું તેવો 
વિશ્વાસ સાથે .. 


પસંદગી સમિતિ દ્વારા કર્મઠ નેતૃત્વ નિર્માણ 


વાઇસ ચેરમેન 


ચેરમેન ચીફ સેક્રેટરી 
ઈશ્વર છાભેંયા સંજય છાભેંયા કિથાર પોકાર 
કોલ્હાપુર દેવરૂખ કણકવલી 


992281 7774 9423296600 9421635870 
અભિનંદન વધાર્્‌ ૦૦1 હાંપાંદ્ાં૦1૧૩ 


ચેરમેન- 

ઈશ્વર છાભૈયા- કોલ્હાપુર 
આઇ.પી.પી.- 

ઈશ્વર પોકાર- મહાડ 
મિશન ચેરમેન- 

સંજય છાભૈયા-દેવરુખ 
ચીફ સેક્રેટરી- 

કિશોર પોકાર- કનકવલી 
પરશુરામ વિભાગ ચેરમેન- 
વિશનજી વાસાણી- માપસા 
કૃષ્ણ વિભાગ ચેરમેન- 
લિજેશ જાદવાણી-ઈશ્વરપુર 
મહાલક્ષ્મી વિભાગ 
ચેરમેન- ભાવેશ વાગડિયા- કોલ્હાપુર 
પી.આર.ઓ- ગૌતમ વાલાણી 
ટ્રેઝરર- હરેશ લીંબાણી- કોલ્હાપુર 
સેક્રેટરી- 

ભુપેન્દ્ર વાસાણી-સાંગલી 
તુલસીદાસ પોકાર- સાંગલી 
રીજીયન જોઇન્ટ સેક્રેટરી 
ગોવિંદ છાભૈયા- દેવરૂખ 
વિભાગીય સેક્રેટરી પરશુરામ- 
નરેન્દ્ર પોકાર- મહાડ 
વિભાગીય સેક્રેટરી કૃષ્ણ - 
શૈલેષ ભગત- લોણન્દ 
વિભાગીય સેક્રેટરી મહાલક્ષ્મી 
કિશોર લીંબાણી-ઈચલકરંજી 


પ્રચાર પ્રસઆચ 
છે 1 છ 

છે [૪ 

જાગૃત ઉજાગર 


પ્રચાર પ્રસઆખચ 


છે [૪ 
જાગૃત ઉજાગર 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન યુવાસંઘ 
સ્વર્ણિમ પડાવ નિમિતે સમીક્ષા મિટિંગ 


કોલ્હાપુર માં અધતન સુવિધા સહ બે દિવસ નાં યુવા ચૈતન્ય સ્ફૂર્તિ ઉત્સાહ નો 
દશાબ્દી મહોત્સવ સાથે સમીક્ષા મીટીંગ 


8211 રીજીયનની ટર્મ 2021-23 
છેલ્લી કારોબારી મીટીંગ સાથે યુવાસંઘ નાં 
ગોલ્ડન જ્યુબિલિ ઉજવણી પણ કરવામાં 
આવી આં પડાવ નિમિતે વર્તમાન ટીમ દ્વારા 
સમીક્ષા સભા અને કારોબારી મીટીંગ 
રીજીયન ચેરમેન ઈશ્વર પોકારના 
અધ્યક્ષતામાં ૦૬ ઓગસ્ટ બપોરના બે 
વાગ્યે પાટીદાર ભવન,વાઠાર (કોલ્હાપુર) 
મુકામે યોજવામાં આવેલ. 

જેમાં સૌપ્રથમ સ્થાનિક મહિલા 
મંડળ દ્વારા સનાતની સ્વાગત દ્વારા 
સ્નેહગાંઢથી કરવામાં આવેલ. મિટિંગની 
શરૂઆત સભાના અધ્યક્ષ સાથે હોદ્દેદારો 
દ્વારા દિપ પ્રાગટય કરી કરવામાં આવેલ. 
સ્થાનિક યુવા મંડળના ઉપપ્રમુખ હરેશ 
લીંબાણી દ્વારા સભાના અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય 
યુવાસંઘના આમંત્રિત મહેમાનોનું પુષ્પ 
આપી હોદ્દેદારો નું સ્વાગત કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ રીજીયન ચેરમેન ઈશ્વર 


પોકાર દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત સાથે 


111 ક ન 


બાર્દ # સિ 


કારોબારી સભા સાથે સમીક્ષા બેઠક દ્વારા આગામી કાર્યકરો માં ઉત્સાહ નું સર્જન... 
એવું રીજીયન સંગઠન જયા યુવાઓ હાજરી આપવા ચિંતન સાથે કર્મઠ કાર્ય કરવા 
સાગમટે ઉમટે છે ને જવાબદારી લેવા વિનંતી કરે છે. 

પ્રસ્‍તાવના કરવામાં આવેલ. રીજીયન 
જોઇન્ટ સેક્રેટરી ગોવિંદ છાભૈયા દ્વારા ગત 
મિનિટ્સ બુક નું વાંચન કરી બહાલી 
મેળવવામાં આવેલ. આવક જાવકના 
હિસાબોનું વાંચન ટ્રેઝરર ગોવિંદ લીંબાણી 
દ્વારા રજૂ કરવામાં અને બહાલી મેળવતા 
આપવામાં આવેલ. જેના માટે આ મિટિંગ 
યોજાયેલ તે કાર્ય પૂર્ણ કરવા મિશન ચેરમેન 
ધીરજ લીંબાણી દ્વારા થીમ કન્વીનરો 


શ 


પાસેથી સવિશેષ કાર્યોની સમીક્ષા કરવામાં 
આવેલ. 

જેમાં દરેક થીમ કન્વીરોએ 
પોતાના નિર્ધારિત કરેલ કાર્યોની સમીક્ષા 
કરેલ હતી અને નિર્ધારિત કરેલ કાર્યો જે 
પૂર્ણ નથી થયા તે આવનાર નવી ટીમને 
પૂર્ણ કરાવવામાં મદદ કરશે એવી બાંહેધરી 
આપેલ.ત્યારબાદ બેંગલોર થી પધારેલ 


શામે બેઠક કામે યુવા ચૈતન્ય સ્વર્ગસ્થ વસંત ધોળું ને 
શ્રધાંજલિ અને કેન્દ્રીય નેતૃત્વ નું મંતવ્ય... 


ઓસન કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ વિનોદ ભાવાણી 


દ્વારા પોતાના મનોગત વ્યક્ત કરેલ. 
ત્યારબાદ સભાના અધ્યક્ષ રીજીયન 
ચેરમેન ઈશ્વર પોકારએ થીમ કન્વીનર દ્વારા 
કરવામાં આવેલ સમીક્ષાનું માર્ગદર્શન કરેલ 
હતું. ખુલ્લા મંચમાં રીજીયનના સલાહાકાર 
જગદીશ નાકરાણી દ્વારા પોતાના અમુલ્ય 
વિચારો રજુ કરેલ. 

ત્યારબાદ ઉપસ્થિત સભ્યોએ 
પોત-પોતાના વિચારો રજુ કરેલ, એજન્ડા 
મુજબ સમીક્ષા સભાના અધ્યક્ષ ઈશ્વરભાઈ 
દ્વારા સભાની ચર્ચાનુસાર પોતાનું ઉદબોધન 
આપેલ.અંતે ક્રિષ્ના વિભાગના ચેરમેન 
ભુપેન્દ્ર વાસાણી દ્વારા સભાની આભાર વિધિ 
કરી અધ્યક્ષની અનુમતિથી સનાતની 
જયઘોષ સાથે સભા પૂર્ણ જાહેર કરેલ. 
8211 રીજીયન-2021-23 -[ર૦- 
વિનોદ પોકાર-ખેડ 
2023-25 -2ર૦- 
ગૌતમ વાલાણી -કણકવલી 


પ્રચાર પ્રઆઆર 
છે [[ છ 
છ 1 છે 
જાગૃત ઉજાગર 


“સમાજની છે અભ્યર્થના.....””ઘર ઘર પરિવાર પ્રાર્થના....." 


અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ યુવાસંઘ ની સામાજીક અને 
આધ્યાત્મિક સમિતિ દ્વારા એક એવી પહેલ જેના દ્વારા સમસ્ત ભારત ભરમાં આપણી દરેક 
ઘટક સમાજ -ઘર ઘર સુધી પરિવાર પ્રાર્થના પત્રક પહોંચડવાનું કાર્ય સો ટકા સફળ થયું 
છે દરેક ઘર ઘર સુધી આ પ્રાર્થના અત્યારે પહોંચી ચૂકી છે. 

હવે આપણા સૌનું કર્તવ્ય છે કે આપણા બાળકોના હાથમાં આ પરિવાર પ્રાર્થના 
પત્રક આપી એમને વાંચતા અને બોલતા કરીએ.આવો આપણે સૌ સાથે મળી સમાજની 
એકરૂપતા માટે સમૂહ પરિવાર પ્રાર્થના કરવાનો સંકલ્પ લઈએ અને પોતાનું કર્તવ્ય 

- 111 515 €૦111દ| €૦1૧૪૦1૦ -અંજુ ધોળુ 


નવીનભાઈ વીરજી સાંખલા ગામ- નેત્રા , હાલમાં- 
હરદા- મ.પ્ર. 


ડાયાભાઈ નારણ સાંખલા ગામ-બૈતુલ (10 2) વતન- 
ઉગેડી 


પરિવાર પ્રાર્થના અભિગમની વ્યાપકતા કેન્દ્રીય સમાજના 
ખંડ સહપ્રભારી,પરિવાર-અમૃતલાલ શિવદાસભાઇ નાકરાણી 
હાલે-અંકલેશ્વર -૩20 સમાજ ઝોન , કચ્છ - સાંયરા-યક્ષ 


હીરાલાલ દેવજી પોકાર ગામ- 
કચ્છમાં- કાદિયા નાના 


હરદા (મ.પ્ર.) 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન દ્વારા દશાબ્દી મહોત્સવ ની ઉજવણી અને 
જનરલ સભા માં નવ નિયુક્ત ટીમ લીડર ની વરણી કોલ્હાપુર માં ભવ્ય 4 આયોજન 


€૦0 કેન્દ્રીય કેબિનેટ મેમ્બર 
ગિરીશ ભવાણી -કોલાપુર 

નરેશ પોકાર- રત્નાગીરી 

મુકેશ નાકરાણી- ફલટણ 

દિનેશ પોકાર- મહાડ 

જ્યોતિબેન જાદવાણી- ઈશ્વરપુર 
થીમ લીડર 

કૃષિ અને પર્યાવરણ- 

નરેન્દ્ર પોકાર- લાંજા 

[200- ચેતન નાકરાણી- મડગાંવ 
બિઝનેસ સેલ- 

શંકર લીંબાણી- કોલ્હાપુર 

[200 -જીનેશ ભાવાણી કુડાલ 
શિક્ષણ અને પ્રતિભા શોધ- 
યોગેશ રૂડાણી- સાવંતવાડી 
[2000- મુકેશ લીંબાણી- સાતારા 
ફુડ રાઈજિંગ- 

પ્રકાશ રૂડાણી- ખેડ 

[2020- ઓમકાર દીવાણી- ફોન્ડા 
મુકેશ નાકરાણી- કોલ્હાપુર 

હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર- 

અલ્પેશ ભાવાણી રત્નાગીરી 
[2000- મુકેશ ભગત- સાવંતવાડી 
[200-નિતીન નાકરાણી-માપસા 
મેટ્રોમોનિયલ- 

ડાયાલાલ ભાવાણી- માપસા 
[120- નવીન મૈયાત-પલુસ 
હરેશ ચૌધરી-રત્નાગીરી 
રાજકીય 

સુરેશ લીંબાણી- મલકાપુર 
[020-અનિલ રામાણી- ઈશ્વરપુર 
પ્રચાર અને પ્રસાર- 

હરેશ માકાણી- કોલ્હાપુર 

200- શ્યામ ડાયાણી-કણકવલી 


પ્રચાચ પ્રતસચ 
છે [1 છ 

છી 19 

જાગૃત ઉજાગર 


પ્રચાર પ્રસાર 
છે [1 છ 

૪ 1 છે 

જાગૃત ઉજાગર 


011ુણ% 


11 


|| 


સબાતબ થમ પબિકા 


સ્થાપતા: 


યુવા કાર્યકરો દ્વારા મૌલિકતા સાથે બે દિવસીય રીંજીયન ની દ્વીવાર્ષિક 
જનરલ સભા માં નવનિયુક્ત ટીમ ને બિરદાવવા માં આવેલ અને 
આગામી સમય માં નૈતિક મૂલ્યવાન વ્યક્તિત્વ નિર્માણ કરવામાં આવશે 
તેવા ભાવ પ્રગટ કરવામાં આવેલ.. 


રીજીયન ચેરમેન રમેશ પોકાર ની ખાસ 
ઉપલબ્ધ હાજરી રહી હતી.. 
કેન્દ્રીય યુવાસંઘનું સ્વર્ણિમ વર્ષ 
અને 0110 રીજીયનનાં દશાબ્દી વર્ષમાં 
અગ્રીમ સેવક મને અને મારી આ ટીમને જે 
જવાબદારીઓ સાથે સમાજ યુવાસંઘની 
સેવા કરવાનો જે અવસર આપેલ તે બદલ 
આપ સૌનો હું અને મારી ટિમ રીજીયનનો 
સદાયને માટે ત્રણી રહીશું તેવા શબ્દો સાથે 
પોતાનું લાગણી સાથે ભાવનાત્મક 
ઉદબોદન બાદ ગત વર્ષ 2021-2023 
ટર્મની જવાબદારીઓ પદ ની પૂર્ણ થાય છે 
જે માટે નવા પદ નિર્માણ માટે ની કાર્યવાહી 
કરવાની ની જાહેરાત અને પસંદગી 
સમિતિને આગળની ગતિવિધિ માટે કાર્ય 
સોંપણી કરી સ્વીકાર કરી નવસર્જન કરવા 
અનુરોધ કરવામાં આવેલ.પસંદગી સમિતિ 
દ્વારા ટર્મ 2023-25ની નવી ટીમની રચના 
કરવા કેન્દ્રીય પસંદગી સમિતિ સાથે સમીક્ષા 
કરી સિનિયર લીડર નાં ભાવ જાણી પદ 
ગ્રહણ કરવા સેવક ની ભૂમિકા કાજે ટીમ 
લીડર નાં નામની જાહેરાત કરી તેમને મંચ 
ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરાવવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ પસંદગી સમિતિએ આગળનો 
દોર નવનિર્મિત ચીફ સેક્રેટરી કિશોર 
પોકારને સોપેલ. 
નવનિર્મિત ચેરમેન ઈશ્વર 
છાભૈયાએ પોતાની નિમણુક કરવા બદલ 
આભાર વ્યક્ત કરતા જણાવેલ ૩1/06 ને 
કેન્દ્રમાં જેમ અત્યાર સુધી મોખરે રાખેલ છે 
તેમજ મોખરે રાખીશું પણ વીતેલા સુંદર 


કોલ્હાપુર માં સણ ગોવા મહારાષ્ટ્ર 2110 ની જનરલ સભા માં નેતૃત્વ નિર્માણ કાજે ૨૦૨૩-૨૫ ની યુવા ટીમ ની વરણી કરવામાં આવેલ.. 


સામાજિક અને આધ્યાત્મિક- 
ભગવતીબેન રૂડાણી- દાપોલી 
[200- ગાયત્રીબેન છાભૈયા- દેવરૂખ 
રમતગમત- 
રાજેન્દ્ર છાભૈયા- રત્નાગીરી 
[020- લોકેશ પોકાર- જયસિંગપુર 
આનંદ પોકાર- માપસા 
યોગેશ દિવાણી- મડગાંવ 
યુવા સુરક્ષા કવચ- 
મુકેશ ઠાકરાણી પટેલ 
[200- પરશુરામ મનોજ રામાણી- માપસા 
2020- કૃષ્ણ હિતેશ પોકાર- મિરજ 
[2120- મહાલક્ષ્મી- 
પરેશ જાદવાણી- કોલ્હાપુર 
યુવા ઉત્કર્ષ- 
મોહન ઠાકરાણી- તળેબજાર 
[2120- હર્ષા ઠાકરણી- તળેબજાર 
આ ટીમ નિર્માણ નાં કાર્ય માં 
કેન્દ્રીય યુવાસંઘ નાં જનરલ સેક્રેટરી ભરત 
છાભૈયા અને નરસિંહ ભવાણી અને 0ડાર 


દાયકા નાં લીડર નાં જેવા આવનાર સમય 
ને અનુરૂપ અને યુવાઓ નાં સર્વાગી 
વિકાસમાં સદા અગ્રેસર રહી સુંદર અને 
ભવ્ય સમાજ નિર્માણ નાં કરકરો નિર્માણ 
કરીશું એવી વિનમ્રતા સાથે સાથ અને 
સદભાવના જેવા સહકાર ની અપેક્ષા 
રાખીએ છીએ જેથી આ આપેલ બાંહેધરી ને 
પરિપૂર્ણ કરી શકીએ અને એવો સમાજ 
કલ્યાણ કારી વાતાવરણ નિર્માણ કરીએ કે 
સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણ અભિમન્યુ હર કોઈના ગૃહ 
માં જન્મ લે એવા સંસ્કાર સાથે માતૃત્વ 
ધારણ કરનાર દંપતી ને કર્મઠ અને સાત્વિક 
સનાતની વાતાવરણ પૂરું પાડવા નો 
અભિગમ દાખવેલ.અંતે નવનિર્મિત મિશન 
ચેરમેન સંજય છાભૈયા દ્વારા આભાર વિધિ 
કરી સભાને સનાતની જય ઘોષ સાથે પૂર્ણ 
જાહેર કરેલ. 

18/00 2100 2021-23 21ર૦- 
વિનોદ પોકાર- ખેડ 

ગૌતમ વાલાણી - કણકવલી 


પ્રચાચ્પ્રસઆચડ 
જે [૪ 


જાગૃત ઉજાગર 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
દશાબ્દી મહોત્સવની શાનદાર ઉજવણી 


101 1111111 


કોલ્હાપુર માં 2110 રીજીયન દ્વારા દશ વર્ષ ની સ્થાપના નો 
દશાબ્દી મહોત્સવ ની ઉજવણી નો આરંભ અદભુત નૃત્ય દ્વારા 


સમય સયમનું કામ કરતો હોય છે. 
જોતજોતામાં ૩ ।/ ઉ રીજીયનને 
[10ઉ(યુનાઇટેડ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન) 
માંથી વિસ્તાર ની દ્વષ્ટિએ અલગ સ્થાપના 
કરીને આજે 10 વર્ષના વહાણા વીતી ગયા. 


“ડકલ! શ: -ક ઈ દ કે 


પૂર્વ યુવાસંઘ ના સમર્થ નેતૃત્વ થી સંગઠન નાં કાર્ય કરનાર તમામ સાથે 
ભગવાન ની આરતી અને પૂજન દ્વારા કાર્યક્રમ આરંભ 


આ 1106 માંથી વર્ષ 2012માં ત્રણ રીજીયન 
ની રચના કરવામાં આવેલ. જેમાં 
821700 (દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન), 
€ડાર (છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ રીજીયન) 
[000ર (મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન) 

82100 રીજીયન વીતી ગયેલ 10 
વર્ષ એટલે કે 2012 થી 2022 સુધીની 
વિકાસ રફતાર યુવા યાત્રાને ચિરંજીવ 
બનાવવા તેમજ પૂર્વ ચેરમેન અને ચીફ 
સેક્રેટીઓ અને મિશન ચેરમેન તેમજ 
તેમની સાથે દરેક કાર્યકર્તાઓ દ્વારા 
કરવામાં આવેલ કાર્યોને બિરદાવવા માટે 
રીજીયનની 2021-23 નાં ચેરમેન ઈશ્વર 
પોકારની ટીમ દ્વારા દશાબ્દી મહોત્સવ 
ઉજવવામાં આવેલ. 


નવપલ્લિત થયા બાદ રવી ધોળું દ્વારા સૂર્યોદય થયેલ 0110 ની આનં બાન શાન સાથે 
ગૌરવ અપાવનાર તમામ નાના કાર્યકર નાં કર્મઠ ભાવ થકી જ આજ ભવ્ય દશાબ્દી મહોત્સવ 
ઇશ્વરની કૃપા એ ઉજવણી કરવામાં આવી છે અને એવાજ ઇશ્વર ની ઈચ્છા પુનઃ નિયુક્ત ટીમ 
આગામી દિવસોમાં 2110 તમામ લક્ષ માં અવ્વલ રહેશે એવો ભાવ પ્રગટ કરવામાં આવેલ... 


આ દશાબ્દી મહોત્સવ ૦૬ 
ઓગસ્ટના પાટીદાર ભવન, વાઠાર 
(કોલ્હાપુર) મુકામે સાંજે પાંચ કલાકે 
ઉજવવામાં આવેલ. જેમાં રીજીયનના 
સેક્રેટરી કિશોર પોકાર દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત 
કરી રીજીયનના સ્થાપનાથી અત્યાર 
સુધીના ચેરમેન અને ચીફ સેક્રેટરીઓને 
તાળીઓના ગળગળાટ સાથે સભા હોલમાં 
લઇ આવી તેમને યોગ્ય સ્થાન આપવામાં 
આવેલ. ત્યારબાદ કોલ્હાપુરની દિકરીઓએ 
સુંદર સ્વાગત નૃત્ય દ્વારા મહેમાનો અને 
ઉપસ્થિત સર્વેનું સ્વાગત કરેલ હતું. 

ત્યારબાદ વેબકોમ કન્વીનર 
નીરવ નાકરાણીની ટીમ દ્વારા સખત 
મહેનત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ 
પ્રસ્‍તાવના સાથે 21/00 નો ઈતિહાસ અને 
ભૌગોલિક વિસ્તારની માહિત સરભર 
વિડીઓ સ્ક્રીન દ્વારા પ્લે કરી અદભુત 
રજુઆત કરવામાં આવેલ. 


પ્રસ્‍તાવના બાદ પૂર્વ ચેરમેન અને 
ચીફ સેક્રેટરીઓ દ્વારા તેમના કાર્યકાળમાં 
કરેલ વિશેષ કાર્યોના તૈયાર કરેલ 
વિડીઓની રજુઆત કરવામાં આવેલ. આમ 
દરેક ટર્મના વિડીઓ પ્રસ્તુત કરી તે ટર્મના 
ચેરમેન અને ચીફ સેક્રેટરીનુ વર્તમાન ટીમ 
દ્વારા સન્માન કરવામાં આવેલ. જેમાં 
ટર્મ 2012-14 
ના 0106 રીજીયનના સ્થાપક- 
ચેરમેન રવિભાઈ ધોળું - મડગાંવ 
ચીફ સેક્રેટરી જગદીશ નાકરાણી-માપુસા 
(ગોવા). 
ટર્મ2014-16 
ચેરમેન- જગદીશ નાકરાણી - માપુસા 
(ગોવા) ચીફ સેક્રેટરી- દીપક લીંબાણી- 
માપુસા(ગોવા) 
ટર્મ 2016-18 
ચેરમેન- પ્રવીણ વેલાણી - કોલ્હાપુર 
ચીફ સેક્રેટરી- ગીરીશ ભાવાણી - કોલ્હાપુર 
ટર્મ 2018-2021 
ચેરમેન- દિનેશ રૂડાણી - લાંજાચીફ સેક્રેટરી 
ઈશ્વર પોકાર- મહાડઆમ સર્વે પૂર્વ ચેરમેન 
અને ચીફ સેક્રેટટીઓના સન્‍માન અને 
તેમના ભાવના સાથે લાગણી સહ મનોગત 


જેના કર કમળો થીપોત પોતાના જજ માં શોભતા એવા ચેરમેન અને ચૌફ સેકેટરીનાં નાં 
કાર્ય સ્મરણ અને પદધર્મ ગૌરવ કાજે દશાબ્દી મહોત્સવ નું આયોજન 


મેળવેલ. 

આ ઉપરાંત 1106 જેના માટે ગર્વ 
લઇ શકે એવા શ્રી સમાજના ટ્રસ્‍ટી અને 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવના અધ્યક્ષ 
એવા ગોપાલભાઇ ભાવાણીનું સન્‍માન કરી 
તેમના આશીર્વચન મેળવવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ કેન્દ્રીય યુવાસંઘ નાં પુણે થી 
ભરત છાભૈયા જનરલ સેક્રેટરી અને 
કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ વિનોદ ભાવાણી 
બેંગલોર માંથી પધારેલ મહેમાનોને પણ 
સ્મૃતિ ચિન્ક આપી સન્માનિત કરવામાં 
આવેલ. 

ત્યારબાદ યુવાસંઘના સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવ નિમિત સિકન્દ્રબાદ યોજાયેલ 
વોલીબોલ & ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ 
લીધેલ ખેલાડીઓના સન્‍માન કરવામાં 
આવેલ. ઉપરાંત નખત્રાણા ખાતે 
ઉજવાયેલ સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવમાં 
કેદ્રિય યુવાસંઘ દ્વારા ઉજવવામાં આવેલ 
સ્વર્ણિમ મહોત્સવ નિમિતે નોલેજ 
કાર્નિવલમાં ભાગ લીધેલ સર્વે દિકરા 
દીકરીઓનું સન્‍માન કરવામાં આવેલ. 

સન્માનના દોરમાં અંતે દિવસ 
રાત સખત મહેનત કરી જે આધુનિક રીતે 
નેક્સ્ટ લેવલના અદભુત વિડીઓ તૈયાર 
કરવામાં આવેલ એવી વેબકોમ ટીમનું પણ 
સન્‍માન કરવામાં આવેલ. 

અંતે મહાલક્ષ્મી વિભાગના 
સેક્રેટરી હરેશ માકાણીએ આભારવિધિ કરી 
સનાતની જય ઘોષ સાથે કાર્યક્રમ પૂર્ણ 
જાહેર કરેલ. 

82116 ટીમ-2021-23- 
[1ર૦- વિનોદ પોકાર - ખેડ 
2023-25- 

[4ર૦- ગૌતમ વાલાણી- કણકવલી 


પ્રચારપ્રસાચ 
છે 1 છ 
છી 1૪ 
જાગૃત ઉજાગર 


ઉછે અંકલેશ્વર સમાજમાં પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે કથા પારાયણ આયોજન ઈ 


મ ૧ ઝન 
10 


| 


અંકલેશ્વર સમાજમાં પુરુષોત્તમ માસ નિમિતે કથા પરાયણ આયોજનમાં 
સમાજના આધ્યાત્મિક કમિટી લીડર રતનશીભાઈ લીંબાણીએ આભાર સાથે 
ઉદ્વોધન આપેલ અને આ કાર્ય ને સફળ બનાવવા ઉત્સાહ દાખવનાર સહુનું 
અભિવાદન કરવામાં આવેલ. 


અંકલેશ્વર કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતન સમાજ ઉમાભવન ખાતે પુરુષોતમ 
માસ નિમિત્તે શ્રી યોગેશ મહારાજના કંઠે 
પુરુષોતમ માસની કથા પારાયણનું 
આયોજન કરેલ હતું. 

સૌ પ્રથમ સમાજ નાં મહામંત્રી 
પુરુષોતમભાઈ ભગતએ સ્વાગત કરેલ 
ત્યાર બાદ ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણની 
સમક્ષ દિપ પ્રાગટય કરી શરૂઆત કરવામાં 
આવેલ ઉપસ્થિત સૌ સભ્યો મળી સમુહ 


પૂર્વ કચ્છ માંડવી ડિવિઝન ની પ્રથમ કારોબારી મીટીંગ આયોજન 


તારીખ:૦૬/૦૮/૨૦૨૩રવિવાર 
ના રોજ કચ્છ પૂર્વ રીજીયન માંડવી 
ડિવિઝન ની નવનિયુક્ત કારોબારી ની 
પ્રથમ મીટીંગ ડિવિઝન ચેરમેન અજય 
પરવાડિયાના અધ્યક્ષ સ્થાને મોટા 
આસંબેયા ખાતે યોજવામાં આવેલ. 
સૌપ્રથમ ડિવિઝન સેક્રેટરી કુલીન ભગત 
દ્વારા ઇષ્ટદેવના જયઘોષ સાથે મીટીંગની 
શરૂઆત કરવામાં આવેલ. તેમજ આવેલ 
સૌ સભ્યોનું સ્વાગત કરેલ. 

ટર્મ૨૦૨૩-૨૫ ના દરેક સભ્યોના 
પરિચય બાદ યુવાસંઘની ૧૩ થીમના 
ડિવિઝન કન્વિનર નિમણુંક કરવામાં 
આવેલ. રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી જીતેશ 


હળપાણી દ્વારા નવનિયુક્ત ડિવિઝન થીમ 
કન્વીનરો તેમજ દરેક સભ્યોને યુવાસંઘના 
પ્રોટોકોલ્સ અંગેની સંપૂર્ણ 


માહિતી 


પ્રાર્થના કરેલ ને ખાસ સૌને ઘરો ઘર 
પરિવાર પ્રાર્થના જરૂર થી કરવા આહવાન 
કરેલ. 

ધર્મસભામાં સમાજના 
આધ્યાત્મિક કમિટી લીડર રતનસીભાઈ 
લીંબાણીએ આભાર સાથે ફરી ફરી આવા 
કાર્યક્રમો યોજાશે અને બહોળી સંખ્યામાં 
જ્ઞાતિ જનો ઉપસ્થિત રહી ઉત્સાહ વધારે 


(11૪11110 1 


અંકલેશ્વર ઉમાભવન ખાતે પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે 
કથામાં સૌ સમાજના સભ્યોએ લાભ લીધેલ 


તેવી લાગણી સાથે માંગણી મુકેલ હતી. 

યોગેસ મહારાજે ગીતાના ૧૫ માં 
અધ્યાયનુ પઠન કરી ભાવાર્થ સૌને પીરસેલ 
હતો, ટુકા સમયમાં પણ સુંદર દૃષ્ટાંત સાથે 
ભાવાનુવાદ ઉપસ્થિત સૌ ભાવવિભોર થયાં 
હતાં. 


કચ્છ પૂર્વ રીજીયન માંડવી ડિવિઝનની 
નવનિયુક્ત કારોબારી પ્રથમ મિટિંગ 


| 


# આપેલ.રીજીયન 


પ્રવક્તા પિયુષ 
લીંબાણી દ્વારા 
પોતાના મંતવ્યમાં 
સૌ સભ્યોને દરેક 


મિટિંગમાં ફરજીયાત 


હાજરી આપીને 
યુવાસંઘદના દરેક 
કાર્યમાં ખંતથી 


જોડાવા માટે અપીલ 
કરેલ. 

રીજીયન ચેરમેન 
અશોક ઠાકરાણી દ્વારા માંડવી 
ડિવિઝન ચેરમેન, વાઈસ 
ચેરમેન અને સેક્રેટરીને 
સમયસર ડિવિઝન મીટીંગ 
યોજવા બદલ આભાર વ્યક્ત 
કરેલ. તેમજ નવનિયુક્ત સૌ 
ડિવિઝન થીમ કન્વીનરોને 

શુભેચ્છા પાઠવેલ. 
રીજીયન સલાહકાર જયંતી 
પારસીયા એ યુવાસંઘના ઇતિહાસ અંગેની 
માહિતી આપેલ તેમજ માંડવી ડિવિઝનની 
આ પ્રથમ મીટીંગમાં સારી સંખ્યા જોઈને 
આનંદ વ્યક્ત કરેલ. મુક્ત મંતવ્યમાં 
કારોબારી સભ્યોએ પોતાના વિચારો તેમજ 


 11%070100 42/0/૫2 


2852» 23 


કુ (06/00 49, 099 


6 02)/5 5 191305 ૩૩૮1૮૩૦૯ 


254૮૬૯ 11૯€ાપઇડાં૦0 
60 ત'0% [0 21/1' પતદાંડ. 
| £101થ1 0101 87261645. 
- માદા સ 
* ઇ॥ાતંલ' ॥/1(ટ/ 700 ₹ 001૫1 500117. 


ઘતા 
- મિ ઊતાઈત 124611 0011001 [11002 10%. (310 (0 70 011601110,). 
- 925211 50/01 ॥101 880 81006. 
- 01004 લપાંકટ પ્ર 210100. 
-40ઘ 401 ભ0/ 10005 ॥401 /લ7 વાં 1:01. 
- ઇદ 15. 


- 102 [15॥0ત॥તટ. 
- ભ્રા!ળ/તાં 20/ક0॥તાં (017 ઊતટ. 
- | (0/5 & 170150 4/૮ ૮0તતા. 


દ૩#તાઇડાંખ્ટ રિ૩દ#૦૬ 


€૦૩॥ 4000 


4.6 15-111-1. 


(91) 89999 89162 


૬૯૯ 00૦:૯€ ૩૮૮૩૦૯૦૬ ૦૬ઃ 


અંકલેશ્વર સમાજમાં કથા પરાયણ આયોજનમાં સથનિક સમાજ અને 
કેન્દ્રીય સમાજમહામંત્રી પુરુષોત્તમભાઈ ભગતે સૌનું 
સ્વાગત કરે છે. પવિત્ર અધિક શ્રાવણ માં પરીવાર પ્રાર્થના ને 
મહત્વ આપી ઘર ઘર પ્રાર્થના સાથે રયાંન કરવા અનુરોધ કરવામાં આવેલ.. 


સમગ્ર સભા સંચાલન મહામંત્રી 
પુરષોતમભાઈ ભગતે પોતાની આગવી 
શૈલીમાં કરેલ હતુ. સાથે યુવા મંડળ અને 
મહિલા મંડળના સુંદર આયોજન માટે 
ધન્યવાદ પાઠવેલ હતા.અંતમાં આરાધ્ય 
દેવની આરતી, પુજન અને થાળ પછી 


સૂચનોની રજૂઆત કરેલ. ડિવિઝન ચેરમેન 
અજય પરવાડીયા દ્વારા અધ્યક્ષ સ્થાનેથી 
ઉદબોધન આપવામાં આવેલ. 

ટર્મ દરમિયાન દરેક કારોબારી 
સભ્યો દ્વારા સારો એવો સાથસહકાર મળતો 
રહે તેવી અપેક્ષા રાખેલ.સમગ્ર મિટિંગનું 
સંચાલન ડિવિઝન સેક્રેટરી કુલીન ભગત 
દ્વારા કરવામાં આવેલ.આભારવિધિ મુકેશ 
વાસાણી દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલ. 
તેમજ સાંજના ભોજનના દાતા રીજીયન 


માંડવી ડિવિઝન પૂર્વ કચ્છ જીપ પ્રથમ કારોબારી મિટિંગમાં પોતાના મંતવ્યો આપતા કારોબારી સભ્યો. 


ચેરમેન અશોક ઠાકરાણી નો પણ આભાર 
વ્યક્ત કરેલ.અંતમાં રાષ્ટ્રગીત ગાઈને સૌ 
છૂટા પડેલ. 

કચ્છ પૂર્વ રીજીયન 
પ્રવક્તા- પિયુષ લીંબાણી 


પ્રચાચ્પ્રસાર 
છે છો. 
છી | છ 
જાગૃત ઉજાગર 


પ્રસાદ લઈ સૌ છુટા પડ્યાં હતાં. 

અંકલેશ્વર સમાજ માં મોટી 
સંખ્યામાં પરીવાર નો સમાવેશ છે કચ્છ નાં 
અનેક ગામ ના પરીવાર ધંધાર્થે અહી 
વસવાટ કરે છે. સનાતની પરિવાર કચ્છ 
તેમજ કંપા વિસ્તાર નાં અહી એક સૂત્રે 
પરમ્પરા ગત ઉત્સવ મનાવે છે અને 
સ્થાનિક રાજકીય તેમજ ઉદ્યોગ નાં 


એસોસિએશન માં પણ પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે.. 


કથા પારાયણ આયોજન દરમિયાન ઉપસ્થિત સૌ સભ્યો મળીને 
સમૂહ પ્રાર્થના અને ઘર ઘર પરિવાર પ્રાર્થનાનો સંકલ્પ લીધો અને 
આજથી જ આ પરીવાર પ્રાર્થના આરંભ કરવા અનુરોધ કરવામાં આવેલ... 


કેન્દ્રીય સમાજ, યુવાસંઘ કે પછી મહિલા 
સંઘ નાં સંગઠન માં ઉત્તમ નેતૃત્વ કરવામાં 
અંકલેશ્વર સદાબહાર ઉત્સાહી રહે છે.. 
અહેવાલ- અમૃતલાલ નાકરાણી 


બાલાસોર (ઓડિસા) યુવામંડળ 
આયોજીત વૃક્ષારોપણ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન 
યુવા મંડળ- બાલાસોર દ્વારા આયોજીત 
"વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ ૨૦૨૩" બાલાસોર 
યુવા મંડળના સભ્યો દ્વારા મિશન ગ્રીન 
ઈન્ડિયા અને થીમ કૃષિ અને પર્યાવરણ 
અંતર્ગત આપણા યુવાસંઘ ના પૂર્વ ચેરમેન 
સ્વ. ડૉ. વસંતભાઈ ધોળું ને શ્રદ્ધાંજલિ 
સમર્પિત કરતા ૦૬ ઓગસ્ટના વૃક્ષારોપણ 
કાર્યક્રમ નું આયોજન કરવામાં આવેલ, 
જેમાં ૩૬૦ વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવ્યું 
હતું અને આ આયોજનમાં યુવક મંડળના 
સભ્યોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. 


$।ઇ0 કેમ્પસ માં ગુજરાતી માધ્યમ શીક્ષણ નો આરંભ 


૦૩૬૪૩ ૧ થી ૯ ધોરણ ગુજરાતી માધ્યમ મંજુરી મળી ગઈ છે અને 
ચાલુ વર્ષ માં ક્લાસ ચાલુ પણ કરી દીધા છે 


પ્રચાર પ્રઆર 


અવસાન નોંધ 


તારીખ :09/08/2023 


આ સાથે ડ0૫/ કેમ્પસ માં 
રાજબાઇ પ્રેમજીભાઇ ભાવાણી વિધા મંદિર 
0352: 01 10 12 અને નર્મદાબેન 
લાલજીભાઈ ભાવાણી 11 અને 12 058૩ 
અંગ્રેજી માધ્યમ તેમજ ગુજરાતી માધ્યમ 
૦૧ થી ૦૯ ધોરણ ચાલુ છે. ગુજરાતી 
માધ્યમ માં દર વર્ષે ૧૦ મુ ૧૧ મું અને 
ધોરણ ૧૨ ચાલું થતુ જશે. 
હાલ માં 723 વિધાર્થીઓ ડ ઇ ૫/ 
|પ6ા૧હાં૦ા દા ૭૦1૦૦ કેમ્પસ અભ્યાસ કરી 
રહ્યા છે.. ધત્ઝ 
મહામંત્રી, ન્મ 
શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ- 
રમેશભાઇ પારસીયા 


જ 


સ્વ. જીવરાજ ભાણજી છાંભૈયા ઉંમર વર્ષ 94, 
કચ્છ મા ગામ આનંદપુર (યક્ષ ) હાલે -રાયપુર 


સ્વ. જીતેન્દ્રભાઈ નારણભાઈ પોકાર 


સ્વ. રતનબેન રવજીભાઈ સાંખલા 


ઉમર: વર્ષ 45, કચ્છમાં ગામ કાદીયાનાના હાલે ઉમર: વર્ષ 80, કચ્છમાં ગામ દોલતપર (10 હાલે 


ખાનાપુર (કર્ણાટક) 


તારીખ: 08/08/2023 
સ્વ. પરબતભાઈ દેવજીભાઈ પોકાર 


ઉ.વર્ષ 70, કચ્છમાંરામપર (સરવા) હાલે ડીન્ડીગલ 


ધારરોડ, ઈન્દોર (1/12) 


તારીખ: 10/08/2023 
સ્વ. કેસરાભાઈ દેવશીભાઈ રામાણી 
ઉંમર: વર્ષ 83, કચ્છમાં નખત્રાણા હાલમાં નાગપુર 


છદ.&૫/11:₹1”।- .8૩ ૬11ર૦ ૬૯ 
₹૩૦૦રક 1૬-૦૨ "૪૪૦ઇ#ર 4૦૦૪ તદ 


।નણ/પાઝ ૦૦1-1૯૪ 
ડા1ં 1પતા-ત/ત1 1111001; ડ11(૫૦૫/ [10. 186/187, ગળ 110. 7,8,9, 0॥પતપલ 


ઉતાવ॥॥|ત॥ત્વા1 - ૩70201, ।વા101, ઊા।|વા'તા - 


11તાંત. 


1તતા'૦€૩1૩0॥તાં નિપતત્ા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


છાર.પ૯તન ૦૬-૬1૯૬ 


1. 0પ14007&0 - ॥ળા ણપ) ૬ 


૩. દપદપાપ/ા - 1011।1-॥1/010 


પ્1પણવઝાતાં - 110. -- 91 98843 12266 
“લા તાલંગાત્ાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. 8૪૦૬ 840 - 1૬1.4104।પ/ 4. 14/૫//8ઝ& - 41401104 2103/00૬5।1 
811ત૫/€5100॥નાં - [10. 4-91 78934 59459 3380510॥તદ્ાં - 110. 4-91 78428 05202 


ક. 11/00/40 - 00#/ : ॥1તાણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


4.1૬. #રછા1૭ 


સ 1 સ 


।1વડ।1૦ ત્વાં - 110. 4-91 94826 ૦5508 


12402૨::55303: ૦૮ % ૦૦૪ ##૦ળડટ 


જદારાપા₹દ-ર૪૧૬-૫૫૧- | ₹ારદ-ર€કા૦૩ ૫૩ 1 ધઝા“રછા દ 


ટર/ાપ્રછાલ €111012115₹ 
£:૯27૦--૬ર પ૦ 1107ઇ3દ:ાર 10019૦0ર-1-૬:ર 


।॥નદ.%૦ ૦₹₹1૯૬ 
ઇડ (પ૦. 3, ૦૦પાત્ત ₹1૦૦૪ શગ૦૬ ₹4૦. 26, 
5૦૮4૦ - 3, (કઇ ૯॥11030ક8%/ /પઝગ્લાતાતાદ, ૦લાવ્તાવાતાપ્લાત ત 
«111૮43, ૯પાંલત્કા - 370 204. 
છાપઝાત્તદાઝાપ્યાં રિઘાતતસાતમાં - 1/0૦. *૦૧4 ૦૦7૦4૧ 57884 


1વંડા1બા પતા રિઘતંતા11: 9979352929 


41.1૯. 11101ણર મ્૪1- 110. 
1117ળણદર 1101૦ ર1 ૬ર .#પપ્૩ઝ ૦રરગદાર કાઇ: ગા।1દરડ 


[141₹./%ઝ ૦11૯૪ 
5૫1૫૪૦૪ (પ૦. 186/187 ગિત 1૫૦- 6 
વ્યાતવા3ંતાવલ્ાત - 370 2014, «પાતા1, બપાંલ્તલ - |1ઝતાંઝ- 


।1₹.%8ઝ ૦૦1૯૬૪ 
45, ૦૦૩૦%ાતડાળત €1૫૦૦૯, ઉપાપ્કધંધૂગ્ઘા, 
1«પાંઞઝાલતયતા, «1૬૮13, ૯પાંદત્લદ - 370 140. 
”લલુવાંડા1ઝપતાં રિઘવતા'ાં - 10૦0. #* 91 99254 98૪૦4૭ 
ઊ॥1તલાંણાયાં રપવતા]ાં - 10૦0. * 91 99784 49205 


૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. ૭૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


પત્રવ્યવહાર : 


